EE 





i 








MEAIRW YMWRAID 


ER COFFADWRIAETH AM 


RICHARD MEDLYCOTT, 


O'R TY-UCHAF, 


MHENTREF MERTHYR-CYNOG, 


Yr hwn a ymadawodd a'r byd, Mai y 4ydd, 
ac a gladdwyd wrth Lan Merthyr-Cynog 
Mai y 7fed 1836, yn 48 Mlwydd oed. 


Pregethodd ar yr achlysur, y Parch. 
Rees Williams Offeiriad y lle, oddiwrth, 


..Hebreaid 4. 9. 


——000—— 


« Coffadwriaeth y Cyfiawn sydd fendigedig.” 
CS0LOMON- 


— 0007 —. 


' GAN D. WILLIAMS, 
Merthyr-Cynog, 





ABERHONDDU: 
Argraffwyd gan W. Williams, Heol-Fawr, 
1896. 











DARWNAD. 


a cdoO 





Il. Mae newyddion blin yn hedeg 
Âm waith angau brenin: braw, 
Am ei fod yn tori dynion . w^ 
'Ar y ddaear yma thraw; 
'Tori henâint sydd yn ecrymu 
Wared tu a llwch, y bedd, 
Tori iengtyd sydd yn codi 
Yn dra hyfryd hardd eu. gwedd, 
2. Tori hefyd ganol oedran 
O deuluoedd cynes iawn, 
Tori tlodion sy'n ymddifaid 
O un cysgod nos na nawn, 
Tori duwiol ac annuwiôl, 
Tori ffol a thori call, 
Ac er wylo dagrau heilltion, 
Eto chymer ef ddim pall.: 
9. Ac o'r diwedd rhoddodd ergyd 
Yma yn ein hardal ni, 
Ac am iddo roddi' hwnw, 
Y mae yma chwerw gri; 
Richard Medlycott yn ddiau 
Aeth dan bwys yr ergyd mawr, 
Ac wrth gofio nawr am. hynny, 
Dagrau ant yn lli i'r llawr. 


4. Gwr cariadus fel cymydog 
Oedd heb amau yn ei ddydd, 
Gwr a gafodd pur dderbyniad 
Ydoedd ef, gan deulu'r ffydd, 
Gwr a garai yr holl deulu, 
Gwr a gerid ganddynt hwy, 
Ond er hyn yr angau gerwyn 
Roddodd iddo farwol glwy. 


a 


5. Byth ni' welir ef yn rhodio 
. Wyneb daear fel o'r bla'n, 

Nac yn ymbil am drugaredd 
Yma wrth yr orsedd lan, 

Do gadawodd yr anialwch 

Ca'dd fyn'd a dre'at ei Dad, 

I glodfori mwy heb flino, 

Âm rinweddau mawr.y gwa'd, 

6. Wyth a deugain'o flynyddoedd 
Bu ef yma yn'y' byd, | 
Deunaw llawn ac un a haner 
Bu ef yn y gôrlan glyd, 

Un ar bymtheg llawn o hyny 
Bu'n blaenori gydâ'r gwaith, 

Ni ogwyddodd dim o'i goron 
Hyd nes cyraedd pen ei daith... 

47. Bugail diwyd oêdd yn ddiau, 

I fugeilio praîdd ei Dad, 

Yn ei gariad brynodd Iesu 

Ar y groes.â'i werthfawr wa'd; 
Gofal oedd o fewnei galon 

Am y gweiniaid oll i gyd, 

'Fe'u hanogai,yn garêdig 

'Droi at Dduw trwy'r aberth: drud. 

8. Ac a ddywedai'n fredrus wrthynt 

Fod yr Arglwydd yn ddilai, 

O'i drugaredd rad yn maddeu 

i'r holl edifeiriol rai, 
Yn eu derbyn hwy i'w heddwch, 
Yn eu gwledda'n hyfryd iawn, 
Ar ddanteithion yr efengyl 
Sydd yn wastad yn dra llawn, 

9. Fe'u hanogaì hwy i orwedd 
Yn y borfa welltog fras, 











4 


Ac i aros eu holl ddyddiau 
Ar lan afon loyw las, 

I ryfeddu mawr ddaioni 

Y Jehofa at y dyn, 

Oedd yn euog ac yn aflan, 
A gresynol iâwn ei lyn. 

10. Iddo gofio yn ei gariad 
Am yr adyn oedd mor dlawd, 
A danfonodd ei Fab anwyl 
Lawr o'r nef i wisgo cnawd, 
A bod Iesu wedi agor 
Ffordd i'r euog ddod i ma's 
O gry faglau y diafol, 
Er ei holl ddichellion cas. 

Il. Y ddeddf gafodd lawn anrbydedd, 
A chyfiawnder berffaith iawn, 
Gan ein Iesu pan yn hongian 
Ar y groesbren, un prydnawn; 
Dyma fodd i achub euog, 

A'i sancteiddio yn hollol wyn, 
Nes y byddo fel yr eira, 
Sydd i'w wel'd ar salmon fryn, 


12. Yma cefais fawr hyfrydwch, 
Dywedai hyn yn fynych iawn, 
Anwyl frodyr a chwariorydd 
Yma cewch chwi gysur llawn, 
Dyma gymorth cryf i weiniaid 
Yn yr anial dyrys maith, 

Ac wrth bwyso yma'n ddiau 
Chwi a ddewch i ben eich taith. 

19. Ond rhybuddiai'r afreolus 
Yn dra llymdost am ei ddrwg, 
Mae Ior meddai at y cyfryw 
Yn ddiamau yn dal gwg; 


& 


Ni ragrithìai ddim i'r mawrion, 
Ni ddirmygai'r isel rai, 
Dywedai ef heb dderbyn wyneb 
Wrth bob dyn yn ol ei fai. 

14. A bugeiliaid o'r fath yma 
Yn ddiamau gâr ein Ior, 

Hwy a gant eu harddel ganddo 
Pan darfyddo tir a mor; 

Da weis ffyddlon dywed wrthynt; 
Buoch ffyddlon gyda'ch gwaith, 
Ewch i mewn i'r lân orphwysfa 
Mwy i drapwyddoldeb maith. 

15. Gwr ymdrechgar gyda'r achos 
Ydoedd Richard yn ddi gudd, 
Cyrchu wnai ef i'r odfaon, 
| Wedi'r nos ac wedi'r dydd, 

Nid oedd gwlaw na rhew nac eira, 
Na thywyllwch nos ychwaith, 

A'i ataliai ef rhag glynu 

Yn dra chyson gyda'r gwaith. 

16. Myned wn: i gymanfaoedd, 
Cyrddau misol yn y sîr, 

Awydd oedd o fewn ei galon 
Am gael gafael ar y gwir; 
Clywais ef yn gwaeddi yn aml 
Am dduwioldeb yn êi grym, 
Gwerthfawr fydd yr elw hwnw 
Pan ddel angau â'i gledd llym, 

17. Yn yr ysgol y sabbothau 

Yn bur ddiwid byddai ef, 

Yn cynghori'r plant i rodio 

Yn nglan ddeddfau Arglwydd nef, 
Ac i ochel ffyrdd annuwiol 

Sydd yn arwain yn y bla'n, 











Ŵ 
i 
" 





6 ; 


Y rhai sydd yn rhodio ynddynt! 


Ï dragwyddol boethlyd dân. 

18. Ac'a'daer weddîai drostynt, ŷ 
Âm i Dduw o'i ryfedd 'ras; 
Eu dwyn allan;o; dywyllwch 
Ac o faglau'r gelyn cas, 

A rhoi iddynt ffydd i gredu 
Yn y gwr fu ary groes, 
Rhwng troseddwyr yn dioddef 
Dros euogion farwol'loes. 

19. Ond er mot ddefnyddiol ydoedd 
Fe'n gadawodd yn ddilai, 


.Ar ddydd mercher ;yn |.y :bore, 


Y pedwerydd; o fìs Mai, 
Yn y flwyddyn o oed Iesu 
'Rhwn fu farw ar y bryn, 
Mil wyth cant a-thrio ddegau 
A chwech eto sydd at-hyn. 

20. Dyma'r dydd y daeth angelion 
Mewn mynydyn' lawr o'r nê, 
A dygasant ef yn fuan 
Adre draw i'r dedwydd le; 
Nid a croes, na gwae, na gofid, 
Nac un blinder:ato mwy, 
Er cael cystudd chwerw yma, 
Nid oes arno yna glwys 

21. Mae'ei enaid' mewn llawcnydd 
Sydd yn berffaith a di drai, 
Yn mhlith patrieirch: a' phrophwydi, 
Apostolion enwog rai, 
A merthyron a ddioddefodd 
Ddirfawr boenau: yn y :tân, 
A thorf fawr o waredigion, 
Olchwyd oll yn berffaith lan. 








h 


22. Ac mae Iesu, pentywysog, 
A pherffeithydd 'ffydd 'y saint, 
Yno yn eistedd ar ei orsedd, " 
Anrhaethadwy yw eu braint; 

Hwythau yn gwel'd ei wyneb yno, 
Heb un cwmwl arno'n bod, 
Ac mae pawb sydd yno'n ddiau 
Yn rhoi iddo ef y cled. 


29. Maent yn moli Duw yn Ddrindod. 
Am eu caru cyn bod byd, 
Am eu prynu, am eu galw, 
Âm ei drugareddau i gyd, 
Am eu dilyn trwy'r anialwch 
A'u sancteiddio'n hollol wyn, 


yin 


bbc i UN 
a 


a nu 


A'u dwyn adre yn y diwedd 
Ato Ef i seion fryn, 
24. Mae ei gorph ef nawr yn gorphwys 
Yn ddi flino yn y bedd, 
Ond fe godir hwn i fynu 
I fwynhau tragywyddol wledd, 
Gydâ'i enaid mewn gogoniant; 
Moli bellach fydd ei waith 
Heb un terfyn ar yr anthem, 
Mwy i dragwyddoldeb maith. 
29. Nawr dymunaf wrth ddybenu U 
Fendith ar y teulu clyd, 
Y bu ynddo yn gysurol 
Am hir amser yn y byd; 
Boed i'w weddw a'i hymddifaid 
Gael adnabod Duw yn Dad, 
A chael golchi eu pechodau 
Yn rhinweddau mawr y gwa'd. 


26. Ei berth'nasau 'mhell ac agos 
Fyddo'n meddu yr un fraint, 


L FE —— 


a 











8 


Rhodder iddynt hwy bob enaid. 
Etifeddiaeth gyda'r saint; 

Eu personau fyddo'n glydion 
Yn nghyfiawnder Crist ein pen, 
Ai wasanaethu ef o galon 
Fyddont bellach byth, Amen. 








—000 


Angau i'r beddau heb ball—a gludodd: 
Genhedloedd yn ddiwall, 

'Trechodd ef y dyn tra chall, 

Yn nghyd a'r hwn oedd anghall. 


Gwn e ddug gedyrn ganddo—a gweiniaid 
A'u gwedd glafedd yno, 

A goludion dan glo, 

Yn gorwedd oll yn gryno. 


A thlodion hefyd a aeth i lawr—do 
Dan ddaear gysgodfawr, i 

Yn gryno yno y nawr, 
Darfu eu llafur dirfawr, 


DIWEDD. 


William Williams, Argraffydd, Aberhonddu. 





